





Y 


7^ CYFAMMOD DISIGL, 


| | “Canys y ym doedd. a giliant, a'r bryniau a symmudant, eithr fy 





















phrugaredd ni chilia-oddi wrthyt, a chyfammod fy hedd ni syfi, medd 
yr Arglwydd sydd yn frugarhau wrthyt. "—— ESAIAH liv. 10, 


sung 


1 MR 


1 


Cmuwi gedyrn bindclau y ddaiar, 
Gydoeswch â huan a lloer, 
Safasoch effeithiau difaol, 
A threulfawr hin wresoz ac oer; 
A welsoch yr oll er y dechreu, 
Hil Adda yn do ar ol to, 
A'r diluw, aruthrol HON 
A'ch cuddiodd yn nyddiau'r hen No. 


Chwi heriwch alluc Had elfenol, 
Feraon tragwyddol o'r bron, 
Taranau, mellt sa hr corwyntoedd, 
A chenllif dyfnderoedd T don; | Ŵ î - 
Ond.gwelaf ryw ddiwrnod gyferbyn, “it 
A. ellwch chwi sefyll pryd hyn ? 
Y ddaiar a ymchwel fel meddwyn, 
A nerthoedd y nefoedd a gryn. 









Ti'r Aran, a'r Wyddfa gyrhaeddfawr, 
Chwi neidiwch yn awr hyd y ne'; 

Mynyddoedd yr Andes ymbranciant, 
Fel hyrddod y llamant o'u lle ; 

I hofran fel brain yn yr entrych, 
Chwi chwy&hir ag anadl yr Ior; 

| A'ch twrf, megys myrdd o daranau, 

| Fydd gymmysg â rhuad y môr. 





| A cloion a'r clymau cadarnaf 
Ddattodant fel dyfroedd yn awr, 
Y temlau a'r tyrau uchelfrig 
Ysgydwir yn gandryll i'r llawr; 





2 


Ond ded ai yn deilchion i'r dyfnder 
O'i chylchoedd y belen 'rwy'n byw, 

Ymollwng ar ddamchwa dragwyddol, 
Ni ysgog cyfammod fy Nuw. o 


Tymmestloedd o dân ac o frwmstan 
O'r nefoedd ddylifant i lawr, 
Rhyferthwy o ddiluw brwmstanaidd 
Ysguba bob congl yn awr ; 
Y nefoedd a'r ddaiar ânt heibio 
Yn adeg nos Sadwrn y byd; 
Ond rhwymau'r cyfammod sydd eto 
Yn para'n ddiysgog o hyd. 


Yr annuw a welaf mewn cyffro 
Am rywle i ddianc ar ffo, 

A'i floedd am fynyddoedd i'w guddio, 
A'i dremyn yn dduach na'r glo; 
Cnoi'i dafod wna'r truan gan arswyd, 

Pob aelod fel deilen a gryn; 
Ond lleghu dan-nawdd y cyfamtìod 
Wna'r Cristion yn dawel pryd hyn. 


Fan yma mae'n eistedd yn llonydd, 
Digyffro o gyrhaedd pob gwg, 
Yn gweled cynbebrwng holl natur, 
A'r nef mewn galarwisg o fwg, 

Ar un o dalfryniau gwyrddleision 
Gwlad tragwyddoldeb belî draw, 

Gan dreblu yr anthem na dderfydd, 
A thelyn o aur yn ei law. 


Dych' mygaf ei weled ef w edyn, 

Draw, draw, 'mhên oesau ri'r dail, 
Yng nghanol rhyw gwmni claêrwynion, 

A'i wisg yn ddysgleiriach na'r haul, 
Yn gwaeddi ar ludw'r hen ddaiar 

(Heb hanes gwyrddlesni na choed), 

“ Cyfammod fy Nuw i sydd eto 
Mor gadarn ei dir ag erioed.” 





3 


Mae'n gofyn with edrych o'i gwmpas, 
“* Ple'r ydych, ammodau y llawr, 
A luniwyd rhwng penau coronog— 
Ple'r ydych, ple'r ydych yn awr? 
Pa le mae yr oll gyfammodau 
Wnaed yna gan ddyn gyda dyn!” 
Ond tawel ddystawrwydd pruddglwyfus 
Sisiala, “ Nid oes yma'r un.” 


Fe'i clywaf. wyth esgyn i fyny 
Drwy oror ysplenydd y gwawl 
Yn taro ar dant y Cyfammod 
Ryw ganiad sydd danllyd o fawl, 
Nes ydyw mynyddoedd bytholfyd 
Yn dawnsio wrth adsain ei gân, 
Ond prysur ddiflanant o'm golwg, 
Diflanant, diflanant yn lân. 


Y Gwr a fu gynt o dan hoelion 
Dros ddyn pechadurus fel fi, 
Y yfodd y cwpan i'r gwaelod 
Ei Hunan ar ben. Calfari ; 
Ffynnonell y cariad tragwyddol, 
Hen gartref meddyliau o hedd 
Dwg finnau i'r unrhyw gyfammod, 
Na thorir gan angeu na'r bedd. 
O “ BropAu'R GAN.” 


Y CARDOTYN. 


/ / '“ HEN wr, hen wr, mae'th wallt yn wyn, 
' Ac ogr yw'r awel hon ; 
Ô/ Pa ham y crwydri'r wlad mor bell 
Oddi wrth dy anneddle lon ? 


“* Mae'r gwynt yn oer, a minnau'n hen 
I deithio o blwy' i blwy' ; 
Ond er myn'd dros y byd ni chaf 
Anneddle cynhes mwy.” 





4 








“ Mae genyt blant, hen wr, ond d'wed, i | 
Pa ham na welai'r un i | 
Yn cynnorthwyo tad mor llesg î | 
I ddringo rhiwiau blin ?” í | 
““ Mewn ardal dawel mae fy mhlant, 
Ni theimlant.loee'na chlwy”; 
Mewn mynw::t maent, ac O na chaf 
Orphwysle gyda hwy 1” ; 
“* Ond, er i Angeu fyn'd â rhai 
O'th anwyl dyner go'l, 
Mae eto weddill bach yn fyw 
I wyloar dy ol?” R 
“O! nac oes, gwelais fwrw'r pridd, 
A'u cuddio oll mewn hedd ; 
Darllenais enw hoff pob un ' 
Ar ben ei gareg fedd.” i ì 
' 


““ Wel, dos ar ol dy geraint, —cais 

Dy hen gyfeillion cu; | k 

_ »—Tehont gysur i dy galon drist, 
Dy alar trwm'a ffy.” 


“I barthau pell bŵm ar eu hol, 
*Doedd nemmawr iawn i'w cael; 

A chalon rhei'ny gefais oedd 

Mor tr a'r meirw gwael.” 


Yr hen wr syrthiodd gyda'r gair, 
Yn welw-las ei rudd ; “ 
Ac mewn cymylau machlud "nes 
Goleuwr mawr y dydd, 





Tranoeth yn ddysglaer ac yn dwym 
Cododd yr haul i'r lan ; ' 
Ond am yr hen bererin prudd, 
Ni chododd byth o'r fan ! 





